Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XLI Blg. 2 
Enero 21, 2010 
www. philippinerevolution. net 


Sigaw ng masang magsasaka: 


Lupa at katarungan! 


ula sa iba't ibang sulok ng bansa, binabagtas 
M ng mga magsasaka ang mga lansangan 
tungo sa punong lunsod upang padagundungin 
ang kanilang sigaw para sa lupa at katarungan. 
Kasabay ng paggunita sa ika-23 taon ng Masaker sa 
Mendiola sa Enero 22, ipinamamalas ng mga magsasa- 
ka ang kanilang determinasyon na labanan ang anti- 
magsasakang estado at ibayong isulong ang pakikiba- 
ka para wakasan ang mapang-api at mapagsamanta- 
lang naghaharing sistema. 
Animo'y nag-aalburutong bul- 
kan ang naipong galit sa dibdib 
ng milyun-milyong magsasakang 
mahigit dantaon nang dinada- 
ganan ng isang lubhang atra- 
sado, mapagsamantala at ma- 
pang-aping sistema. Nitong 
nagdaang siyam na taon sa ila- 
lim ng rehimeng US-Arroyo, 
lalo silang nasadlak sa kaapi- 
han, kahirapan at kagutu- 
man. Pinag-ibayo ang pa- 
ngangamkam ng lupa ng 
malalaking luma at ba- 
gong panginoong maylu- 
pa, mga makadayuhang 
agribisnes, ispekulador sa 
real estate, kumpanya sa pag- 
mimina at iba pa. Pinaghahari i 
ang pasismo at terorismo ng estado 
sa kanayunan. 


Mga tampok Mga pribadong hukbo, 


sa isyung ito... 


di totoong babaklasin 


ni GMA PAHINA 4 


Pagpupugay kina 
Kimay at Nai 


Matapos ang mahigit 20 taon, ganap nang nahuba- 
ran ang huwad na Comprehensive Agrarian Reform Pro- 
gram (CARP). Hindi lamang ito bigo na buwagin ang 
malalawak na lupain ng malalaking panginoong maylu- 
pa, binigyang-daan pa nito ang malawakang panga- 
ngamkam ng lupa at konsentrasyon nito sa kamay ng 
mga bagong panginoong maylupa at malalaking agro- 
korporasyon. 

Kung kaya walang saysay ang 
paulit-ulit lamang na pagpapalawig 
ng CARP. Sa ilalim ng rehimeng Ar- 
royo, ang CARP at mga programang 
umano'y pansuporta sa ma- 
sang magsasaka ay nagsisilbi 
lamang na palabigasan ni Ar- 
royo at mga kasabwat niya sa 
burukratikong korapsyon. Mu- 
la sa Fertilizer Fund Scam, 
Agriculture & Fisheries Mod- 
éj ernization Fund Scam, hang- 
gang sa Swine Scam, bilyun- 
bilyong piso ang ibinubulsa 
nina Arroyo at kanyang mga 
upisyal gamit ang pondong 
laan sa mga serbisyong agrikul- 
tural. 

Alinsunod sa imperyalistang 
patakarang globalisasyon ng 
“malayang pamilihan,” ineng- 
ganyo ng CARP ang pagpapalit- 
tanim at pagpapalit-gamit ng 


Armadong rebolusyon 


sa India PAHINA 8 
PAHINA 7 


mga lupang ipinailalim umano sa 
reporma sa lupa. Sinagpang ito ng 
mga dambuhalang korporasyong tu- 
lad ng Dole, Stanfilco, TADECO, 
Philippine Packing Corporation, Del 
Monte, Marsman Drysdale at 
Guthrie. Pinalawak pang lalo ang 
produksyon ng saging, pinya, palm, 
goma at iba pang produktong pang- 
eksport. Pinalaganap ang mga hy- 
brid o mestisong binhi na tuluy-tu- 
loy na nangangailangan ng mara- 
ming sangkap na produkto ng mga 
imperyalista. 

Tuluy-tuloy na lumiliit ang 
nabubungkal na lupa at produksyon 
ng pagkain para sa lokal na konsu- 
mo. Naghihingalo na rin ang pro- 
duksyon ng mga katutubong pana- 
nim. Sumisirit ang presyo ng bigas, 
mais, asukal, karne at iba pa. Bu- 
nga ito ng agresibong pagpapala- 
wak ng produksyong pang-eksport, 
kasabay ng walang awat na pagta- 
tambak ng sobrang produktong 
agrikultural mula sa malalaking 
kapitalistang bansa. 

Noong dekada 1990, isinakatu- 
paran ang kumbersyon ng malala- 
wak na lupaing agrikultural tu- 
ngong mga export processing zone 
at iba pang proyektong komersyal, 
panturismo at para sa real estate. 


EB AYAN 


Taon XLI Blg. 2 Enero 21, 2010 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 


Tuluy-tuloy ang pagpasok ng 
malalaking dayuhan at komprador 
upang dambungin ang mga kabun- 
dukan at kagubatan, anupaman ang 
idulot nitong pagkawasak sa kapa- 
ligiran at pagyurak sa karapatan ng 
mga mamamayang minorya sa kani- 
lang lupaing ninuno. Kapalit ng 51 
bilyon pamumuhunan, balak ng 
rehimeng Arroyo na ilaan sa mga 
dayuhang kapitalista ang hanggang 
isang milyong ektarya ng mga lupa- 
ing agrikultural sa Mindoro, Moun- 
tain Province at iba't ibang prubin- 
sya sa Mindanao. 

Lalong lumulubha ang kahira- 
pan ng masang magsasaka. Ibayo 
pang lumaki ang bilang at porsyen- 
to ng mga magsasakang wala o lub- 
hang kulang sa lupa. Tinatayang 
mahigit 70% na ng mga magsasaka 
ang walang sariling nabubungkal na 
lupa. 

Matinding pagsasamantala ang 
dinaranas ng mga magsasakang 
nananatiling kasamang umuupa ng 
lupang mabubungkal. Laganap pa 
rin ang sistema kung saan sangka- 
pat hanggang sangkatlong bahagi 
ng kanilang ani ang ibinabayad sa 
may-ari ng lupa na walang ambag 
na paggawa o puhunan. 

Mas masaklap pa rito ang kala- 


Nilalaman 


Editoryal 


Lupa at katarungan 
Lakbayan ng mga magsasaka 


gayan ng mga manggagawang 
bukid na pana-panahon lamang 
may trabaho. Tuwing tagtanim, 
kumikita lamang sila ng P23 hang- 
gang P40 kada araw--wala pang 
10% ng dapat na minimum na sa- 
hod ng mga manggagawa. Malaki 
pang bahagi ng kita nila ang kaila- 
ngang ibayad bilang interes sa mga 
pinagkakautangang panginoong 
maylupa at komersyante-usurero. 

Bunga ng pagsasamantalang 
pyudal, komprador, burukratiko 
kapitalista at imperyalista sa kana- 
yunan, lalong nababaon ang mga 
magsasaka sa matinding kahirapan 
at kagutuman sa kabila ng walang 
tigil nilang pagbabanat ng buto at 
pagpapatulo ng pawis. 

Anumang paggigiit ng mga 
magsasaka ng kanilang mga hina- 
ing ay sinasagot ng dahas ng mga 
despotikong naghahari, gamit ang 
mga pasistang instrumento ng pa- 
pet at reaksyunaryong gubyerno at 
estado, bukod sa kanilang priba- 
dong goons. Ginagamit din ng reak- 
syunaryong estado ang militar up- 
ang bigyang-proteksyon ang 
malalaking dayuhan, komprador at 
burukrata kapitalistang kumpan- 
yang mandarambong ng mga gubat 
at kabundukan. 

Sa panahon ng rehimeng Ar- 
royo, umaabot na sa 561 magsasa- 
ka ang biktima ng mga ekstrahudi- 
syal na pamamaslang. Malaking bi- 
lang pa ang di na naiulat. Libu-libo 
pang magbubukid ang biktima ng 
pagdukot, iligal na pang-aaresto, 


Panggigipit sa lider-masa 
Pribadong hukbo, di babaklasin 
Kasinungalingan ng AFP sa Negros 
Saywar sa SMR 
Matatagumpay na opensiba 

Mga taktikal na opensiba 


gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


2 ANG BAYAN Enero 21, 2010 


pagsasampa ng mga gawa-gawang 
kaso, tortyur, pananakot at iba 
pang paglabag sa karapatang-tao. 
Milyun-milyong magsasaka ang bik- 
tima ng matitinding operasyong 
militar: pambobomba, panununog 
at pagsira ng kanilang mga tahanan 
at taniman, sapilitang ebakwasyon: 
mga food blockade; at iba pang 
anyo ng terorismo. 

Matitiyak lamang ang kalutasan 


Pagpupugay kay Kimay at Nai 
Sa ibayong dagat 
Rebolusyon sa India 

Lindol sa Haiti 

Mga sibilyan sa Afghanistan 


Balita 


“Lupa at..” sundan sa pahina 3 


Lakbayan 
ng mga magbubukid 


Eo noong Enero 12 ang “Lakbayan 
para sa Lupa at Katarungan,” isang kara- 
ban kung saan ang mga delegasyon ng mga 
magsasaka, manggagawang bukid at 
mangingisda mula sa mga rehiyon ng 
Southern, Central at Northeastern Minda- 
nao ay nagtipon, nagmartsa at naglakbay 
patungong Luzon. Nakipagtagpo sila sa 
mga kauring anakpawis mula sa Panay, Ne- 
gros, Cebu, Bohol at Leyte sa Samar at mu- 
la roon ay tumawid sa Bicol at dumaan sa 
Southern Tagalog patungong Maynila. Mag- 
titipon sila sa tapat ng upisina ng De- 
partment of Agrarian Reform sa Quezon 
City kung saan sasalubungin sila ng mga 
delegasyong nagmula sa hilaga—Cagayan 
Valley, Ilocos, Cordillera at Central Luzon. 
Mula roon ay tutulak sila patungong Tulay 
ng Mendiola sa Enero 22 para gunitain ang 
ika-23 anibersaryo ng Masaker sa Mendiola. 
Ang 10-araw na lakbayang ito ang kau- 
na-unahang martsa-protesta na may pam- 
bansang saklaw sa kasaysayan ng hayag na 
kilusang magbubukid sa Pilipinas. Tunay 
nga't malawak at malalim ang epekto ng ki- 
los-protestang ito kung kaya kaliwa't kanan 
na ang panggigipit ng mga bayarang ahen- 
te ng reaksyunaryong estado rito. 
Hinarang ng mga sundalo ng AFP ang 
mga magbubukid mula sa Camarines Norte 
patungong Sorsogon City para salubungin 
ang kapwa nilang mga magsasaka mula sa 
Samar. Isa namang ahenteng paniktik ng 
AFP ang nanguha ng litrato ng mga myem- 
bro ng delegasyon mula sa Visayas at Min- 
danao. Tinatadtad din ng militar, pulisya at 
CAFGU ng mga tsekpoynt ang rutang dina- 
raanan ng karaban para maantala ang da- 
ting ng mga nagpoprotesta sa Mendiola. [EB 


“Lupa at..” mula pahina 2 


ng dantaon nang suliranin sa lupa, at kaakibat na pyu- 


PANANALANTA NG PASISTANG ESTADO 
Panggigipit sa mga lider- 
masa at mamamahayag 


atinding harasment sa mga progresibong lider-masa at 
Mies ng midya ang tampok sa mga paglabag sa ka- 

rapatang-tao na nakalap ng Ang Bayan nitong Enero 4 
hanggang 13. 

Enero 13. Pinagsusuntok ni Iligan City Councilor Chonilo 
Ruiz ang brodkaster na si Alberto Loyola habang ibinubunyag 
niya sa kanyang programa sa radyo ang anomalya hinggil sa 
badyet ng konseho. Binatikos ng National Union of Journalists 
of the Philippines ang harasment na ginawa kay Loyola. 

Enero 7. Tinangkang rekrutin ng dalawang sundalong na- 
kasuot sibilyan si Cesar Lopez Dionido, pangkalahatang kali- 
him ng Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) sa National 
Capital Region. Nilapitan si Dionido ng isa sa mga sundalo 
habang sakay ng motorsiklo ang isa pang militar. Sinabihan 
siya ng sundalo na alam niya ang mga aktibidad ni Dionido 
at alam din niyang nahihirapan siyang bayaran ang upa sa 
kanilang bahay. Inalok siya ng trabaho, pilit siyang binigyan 
ng cellphone at sinabihang tawagan ang nag-iisang numero 
rito. Nang hindi tanggapin ni Dionido ang cellphone, sinabi- 
han siyang huwag na niyang hintaying puntahan pa siya ng 
mga unipormadong sundalo sa kanyang tirahan. 

Ayon kay Dionido, noong Nobyembre ay nakatanggap din 
siya ng mensaheng text na nagsasabing “Kilala kita at kung 
ano ang mga ginagawa mo. Itigil mo na ang mga aktibidad 
mo.” Aniya, bahagi lamang ito ng panggigipit ng rehimeng 
Arroyo sa mga aktibista at mamamayang Pilipino. 

Enero 4. Pinuntahan ng apat na sundalo sa bahay si Allan 
Monterde, bise presidente ng Samahan ng Mamamayan sa Ba- 
seco (SMB), na kaanib ng KADAMAY. Ang mga sundalo ay nag- 
mula sa First Community Development Company ng AFP na na- 
kadeploy na sa Baseco sa Tondo, Maynila mula Enero 1. 

Isa sa mga sundalo na nagpakilalang tinyente ang humi- 
ngi ng listahan ng mga lider at myembro ng SMB at nag- 
tanong kung saan matatagpuan ang iba pang mga upisyal ni- 
to. Kinabukasan ay binalikan si Monterde ng mga sundalo at 
pinagtatanong muli hinggil dito. ABI 


talismo at pasistang karahasan sa kabuuan ng bansa. 
Ang pagpupursige ng armadong pakikibaka bilang 


dal at malapyudal na pagsasamantala at pagmamalupit pangunahing anyo ng paglaban sa umiiral na bulok na 


sa mga magsasaka sa pamamagitan ng pagsusulong ng 
rebolusyong agraryo. Kasabay nito, isinusulong ng 
programa ng demokratikong rebolusyong bayan ang 


paghahari sa kanayunan at buong bansa ay nagbibi- 
gay-inspirasyon sa kasabay na pagsusulong ng mga 
hayag at ligal na pagkilos para sa tunay na reporma sa 


paglaban sa imperyalismo, pyudalismo, burukrata kapi- lupa. [AB] 


ANG BAYAN Enero 21, 2010 


3 


Mga pribadong hukbo, hindi 
totoong babaklasin ni Arroyo 


mga pribadong hukbo sa bansa, ayon sa pahayag ni Kasamang 


Hre ang deklarasyon ng rehimeng US-Arroyo na babaklasin ang 


Jorge “Ka Oris” Madlos, tagapagsalita ng National Democratic 
Front-Mindanao. Ayon kay Ka Oris, walang kahihinatnan ang itinatayo ng 
rehimeng US-Arroyo na “Anti-Private Army Commission.” 


Ang totoo, layunin ng rehi- 
meng Arroyo na palakasin pa ang 
mga pribadong hukbo na mapakiki- 
nabangan nito at baklasin yaon la- 
mang hawak ng oposisyon. Sa ga- 
yo'y makokonsolida pa nito ang ka- 
pit sa kapangyarihan at maka- 
pangingibabaw sa darating na elek- 
syon. 

Ang pinakamababagsik at sa- 
gadsaring mga pribadong hukbo sa 
Mindanao ay yaong nagtiyak ng pa- 
nalo ng pangkating Arroyo noong 
nakaraang dalawang pambansang 
eleksyon. Ang pinakamalaki rito ay 
ang sa angkang Ampatuan, na nga- 
yo'y isinasakdal sa kaso ng Maguin- 
danao Massacre noong Nobyembre 
23, 2009. 

Bukod pa sa angkang Ampatu- 
an, namamayagpag din sa Minda- 
nao ang iba pang maka-Arroyo na 
mga pulitiko na may kani-kanyang 
pribadong hukbo (tingnan 
ang talahanayan). Bukod sa gz 
mga nakahanay ay marami K@#T 
pang gayong grupong naka- 4 <>: 
kalat sa 24 na prubinsya ng 
Mindanao. 

Para magmukhang li- , 
gal ang operasyon ng f 
mga pribadong hukbo, @ 
nag-oopereyt sila bilang 
CAFGU, 


armado na CVO, security guard, LGU 
task force o action team na pinu- 
pondohan ng mga lokal na gubyer- 
no at mga pondong paniktik na 
hindi dumadaan sa awditing. Ang 
mga armas at kagamitan nito ay 
galing sa arsenal ng militar at pu- 
lisya, na ibinibenta o ipinahihiram 
sa kanila. 

Mayroon ding mga pribadong 
hukbo ang mga iligal na magtotro- 
so, iligal na nagmimina, sindikato 
sa droga at iligal na sugal, kidnap- 
jfor-ransom group at bayarang ma- 
mamatay-tao. Ang mga ito'y may 
direkta o di direktang ugnay sa mi- 
litar, pulis at sa mga pulitiko. Na- 
gagamit din sila sa pandaraya sa 
eleksyon, terorismo, pampulitikang 
pamamaslang at para sa mga kon- 
tra-rebolusyonaryong kampanya ng 
militar. 

Inoorganisa at inaarmasan din 
ng AFP, mga pulitiko at mga ne- 
gosyante ang mga Lumad kung 


wad na lider-Lumad ay puma- 
papel bilang lokal na warlord. 
© Nagmamantini sila ng mga 
+ armadong tauhan para 
tiyakin ang tuluy-tuloy 
na operasyon ng iba't 


Mga warlord 


ng Mindanao 


Mag-amang Abdul at Khalid 
Dimaporo ng Lanao del Sur 
Magkapatid na Jalosjos 

ng Zamboanga del Norte 
Reynaldo Parojinog 

ng Misamis Occidental 

Roberto Luna 

ng Lingig, Surigao del Sur 

Joel Brillantes ng Compostela Valley 
Claude Bautista ng Davao del Sur 
Magkapatid na Piñol 

ng North Cotabato 

Mga Ecleo 

ng Dinagat, Surigao del Norte 


Druglord na si Congressman 
Guillermo Romarate 
ng Surigao del Norte 


Mayor Peter “Boy” Ruaya 
ng Dapa, Surigao del Norte 


Mayor Cezar Diaz 
ng Taganaan, Surigao del Norte 


” 


Congressman Democrito “Boy Daku 
Plaza ng Agusan del Norte 
Congressman Edelmiro Amante 

ng Agusan del Norte 

Mayor Emiliano Rodriguez 

ng Rosario, Agusan del Sur 

Mayor Leonida Manpatilan 

ng Esperanza, Agusan del Sur 


Gov. Abdusakur Tan ng Jolo 


Congressman Antonio Cerilles 
ng Zamboanga del Sur 


Gov. Jum Akbar ng Basilan 


ibang iligal na aktibidad. Ginaga- 
mit din ang mga ito sa kampa- 


' nyang counter-insurgency 
HA AH? sa ilalim ng Oplan Bantay 
Ki Ps Laya. Ang pumapayong sa 

A a ) 
kang SUS, kanila ay ang Task Force Ganta- 
i A D ngan at ang armadong grupo ni- 


tong Bagani Force. 
4 ANG BAYAN Enero 21, 2010 


Ilan sa mga gru- 
pong Lumad na ito ang mga ar- 
madong tauhan nina Datu Paqui- 
to, Datu Kalpet, Datu Napunga- 
han, Datu Behing, at Wild Dog ni 
Mayor Leonida Manpatilan, lahat 
sa Agusan del Sur: Bungkatol Li- 
beration Front (BULIF) ng Agu- 
san del Norte at Misamis Orien- 
tal: mga bandidong Dela Mance 
at Pangayaw Force sa Bukidnon: 
at Alamara sa Davao del Norte at 
Bukidnon. 

Mas malaki, mas maka- 
pangyarihan at mas malakas ang 
maka-administrasyong mga pri- 
badong hukbo kung ihahambing 
sa relatibong kakaunti at mas 
maliliit na pribadong mga hukbo 
ng oposisyon. 

Sa Pilipinas, ang malalaking 
panginoong maylupa, komprador 
burgesya at burukrata kapitalista 
ang mga bagong warlord na gu- 
magamit sa AFP, PNP, CAFGU at 
iba pang paramilitar na grupo bi- 
lang mga pribadong hukbo para 
maigiit ang kanilang monopolyo 
sa ekonomya at pulitika. Ang la- 
hat ng ito'y mga pribadong huk- 
bo ng naghaharing uri na inaar- 
masan at pinopondohan ng im- 
peryalismong US. 

Kaya si Gloria Arroyo bilang 
commander-in-chief ng AFP ang 
siyang pinakamalaking warlord sa 
bansa ngayon. Patuloy na nana- 
nalasa sa bansa ang kanyang ma- 
kinarya sa terorismo sa pamama- 
gitan ng mga ekstrahudisyal na 
pamamaslang sa kanyang mga 
kritiko at myembro ng oposisyon. 
Kaya hindi kailanman maaasahan 
na tototohanin ng rehimeng Ar- 
royo ang pangakong babaklasin 
ang mga pribadong hukbo. ABI 


ANG BAYAN Enero 21, 2010 


Mga tagumpay 


ng AFP sa Negros, 
puro kasinungalingan 


gumpay ng Oplan Bantay Laya (OBL) 2 sa Negros. Ito ang sagot ni 


Perr mga kasinungalingan at panlilinlang ang sinasabing mga ta- 


Ka Frank Fernandez, tagapagsalita ng National Democratic Front-Ne- 
gros, sa ipinagmamayabang ng militar na mga tagumpay nito sa isla. Na- 
bigo ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Po- 
lice (PNP) na pahinain at gawing “problemang pampulis na lamang” ang 
Bagong Hukbong Bayan (BHB) pagsapit ng 2010. 


Patunay ng kabiguang ito ang 
nagpapatuloy na pag-atras sa ta- 
ning ng Central Command (Cen- 
com) ng AFP mula 2008 tungong 
2010, ani Ka Frank. Bunsod nito, 
natatali ang mga pwersa ng AFP sa 
Negros imbes na lumipat na ang 
mga ito sa ibang isla ng Visayas. 

Ang linyang saywar na ito ng 
militar at pulisya ay naglalayong 
lansihin ang mga mamamayan ng 
Negros para mawalan na sila ng 
pag-asa sa demokratikong rebolu- 
syon ng bayan, ani Ka Frank. Pa- 
ngalawa, nagsisilbing batayan ito 
ng hinahabol na promosyon nina 
Lt. Col. Nemesio Franco Gacal ng 
11th IB at Lt. Col. Cesar Yano ng 
303rd Brigade at sa pagpapataas 
ng moral ng mga sundalo. 

Para tabunan ang kanilang 
kabiguan, idinadahilan palagi ng 
AFP at PNP na kulang sila ng tropa 
bagamat may sobrang konsentra- 
syon ng mga armadong tropa sa is- 
la. Sa katunayan, umaabot 
ng humigit-kumulang 
9,000 ang mga pwersa 
ng AFP, PNP, ž 
CAFGU, CVO, 
bandi- 4 
dong 


bas 


Revolutionary Proletarian Army 
(RPA) at mga goons ng mga war- 
lord-pulitiko sa Negros. 

Sa kabila ng mga panlilinlang, 
panggigipit at matinding pandara- 
has ng mga pasistang galamay ng 
rehimeng US-Arroyo laban sa mga 
rebolusyonaryong pwersa at mama- 
mayan ng Negros, nagkamit ang re- 
bolusyonaryong kilusan sa isla ng 
mga tagumpay. Ayon kay Ka Frank, 
patuloy na nag-iipon ng pwersa 
ang Partido, mga platun ng BHB at 
yunit ng milisyang bayan at baseng 
masa sa kanayunan at sumusulong 
ang pakikibakang masa sa mga 
sentrong urban. Habang patuloy 
ang rebolusyonaryong kilusan sa 
gawaing rekoberi ay nakapagpala- 
wak pa ang mga larangang gerilya 
at pursigidong nagpapatupad ng 
minimum na programa ng rebolu- 
syong agraryo na napakinabangan 

na ng ilang libong mama- 
mayan. 
Isa sa pinakahuling 


A Sa uy mga tagumpay ng BHB 


MAN, sa larangang militar ang 
ambus sa Sityo Indanga- 


“4 wan, Barangay Manlocahoc, Sipa- 


lay City, Negros Occidental noong 
Disyembre 9. Apat na sundalo ng 
61st IB ang napatay at may 
di tiyak na bilang ng mga 

tropa ng AFP ang nasugatan. 
%, Para hindi makita ng mama- 
mayan ang kanilang mga 


Amsez gsw kaswalti, itinago ng militar 


ang mga bangkay sa ilalim ng upu- 
an sa likod ng isang trak na siks- 
bay. 

Matagumpay ding naidaos ang 
selebrasyon ng ika-41 anibersaryo 
ng Partido sa isang kampo ng 
Southwest Guerrilla Front. Dinalu- 
han ito ng mahigit 200 bisita mula 
sa mga syudad at interyor na mga 
barangay sa kabila ng nagpapa- 
tuloy na operasyon ng kaaway. 

Sa kabilang banda, ang sobrang 
konsentrasyon ng pwersa ng ka- 
away sa Negros, ani Ka Frank, ay 
nagbigay naman ng relatibong ka- 
luwagan sa mga isla ng Panay, Cen- 
tral Visayas at Eastern Visayas para 
sa mas mabilis nitong pag-abante. 
Kaugnay nito, magsisikap ang ar- 
madong rebolusyonaryong kilusan 
sa Negros na makapag-ambag sa 
pambansang panawagan ng Partido 
na maghanda para sa pag-igpaw 
tungo sa antas ng estratehikong 
pagkapatas sa susunod na limang 
taon. AB] 


Saywar ng militar 


ariing pinabulaanan ng Merardo Arce Command (MAC) ng BHB- 
Southern Mindanao ang bulaang pahayag ng 10th Infantry Divi- 
sion na 83 sibilyan ang pinatay ng BHB sa rehiyon noong 2009. 


Ayon kay Rigoberto F. 
Sanchez, tagapagsalita ng MAC, 
ang sinasabi ng AFP na inosente 
umanong mga sibilyan ay mga 
impormer o operatibang paniktik 
na bahagi ng armadong makinar- 
yang militar ng reaksyunaryong 
estado. Samakatwid, sila'y mga 
lehitimong target ng BHB. 

Dagdag ni Sanchez, pinalala- 
bas ng militar ang kasinungali- 
ngang ito para mailihis ang aten- 
syon ng mamamayan sa matitin- 
ding dagok na dinanas nila noong 
2009 mula sa sunud-sunod na 
mga anihilatibo at atritibong tak- 
tikal na opensiba ng BHB. Pina- 
bulaanan din ng BHB ang paha- 
yag ng AFP na 15 lamang na mga 
sundalo nito ang napatay sa mga 


labanan sa pagitan ng mga Pu- 
lang mandirigma at ng AFP. Ani- 
to, dahil lubos na bigo ang Oplan 
Bantay Laya ng rehimeng US-Ar- 
royo, tumitindi ang mga pagsisi- 
kap ng militar na pagtakpan ang 
katotohanan. 

Ayon kay Sanchez, mahigpit 
na tumatalima sa mga patakaran 
ng digma ang mga Pulang mandi- 
rigma kaya nababawasan ang 
pagkakasangkot ng mga sibilyan 
sa mga labanan. Samantala, sa 
panig ng militar, ipinagkakaila ni- 
to ang pananagutan ng AFP sa li- 
bu-libong mga ekstrahudisyal na 
pagpatay na kagagawan ng mga 
tropa nito at napatunayan mismo 
ng United Nations at ng Commis- 
sion on Human Rights. ABI 


Mga aksyong militar ng BHB 


sa Bicol, SMR at EV 


iba't ibang aksyong militar ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa 


Ditto: armas na iba't iba ang kalibre ang nakumpiska sa 


Bicol, Eastern Visayas at Southern Mindanao nitong Enero. Limang 
sundalo rin ang napatay at 19 na tropa ng kaaway ang nasugatan sa mga 


aksyong militar na ito. 


Sa Masbate, dalawang Bush- 
master rifle, isang M16 at isang 
shotgun ang nasamsam ng isang 
yunit ng Jose Rapsing Command 
ng BHB mula sa isang kandidato 
para bise alkalde sa Barangay Ta- 
nguilid, Claveria nitong Enero 16, 
ayon kay Ka Greg Bañares, taga- 
pagsalita ng National Democratic 
Front-Bicol. 

Samantala, di bababa sa 14 na 
armas ang nakumpiska ng mga Pu- 
lang mandirigma ng BHB mula sa 
mga abusadong security guard ng 
isang plantasyon ng saging sa Ba- 


6 


rangay Tagnanan, Mabini, Compos- 
tela Valley nitong Enero 14. Kina- 
bibilangan ito ng tatlong AK47, 
dalawang M16, apat na kal .45 na 
pistola at pitong shotgun. Naka- 
samsam din ang mga gerilya ng 
apat na radyong pangkomunika- 
syon. 

Sa Masbate City, dalawang sun- 
dalo ng 49th IB ang napatay at 
walong iba pa ang nasugatan nang 
pasabugan sila ng mga Pulang 
mandirigma ng command-detona- 
ted explosives (CDEX) habang sakay 
ng trak na Isuzu Elf sa Barangay 


Lalaguna, Mobo noong umaga ng 
Enero 15. 

Ilang oras makaraan nito, dala- 
wang tropa ng 49th IB ang napa- 
tay at siyam ang nasugatan nang 
tambangan sila ng BHB sa kahaba- 
an ng Maharlika Highway sa Bara- 
ngay Palogtok, Irosin, Sorsogon. 
Pinasabugan ng CDX ang sinasak- 
yang trak ng kaaway na nagresulta 
sa maraming kaswalti sa hanay 
mga sundalo. Gaya ng dati, itinago 
ito ng militar sa midya. 

Isang araw bago ang mga laba- 
nang ito, inambus ng mga Pulang 
mandirigma ang dalawang sundalo 
ng 2nd IB sa Barangay Taplacon, 
Camalig, Albay. Napatay ang isa at 
ang isa pa ay malubhang nasuga- 
tan. 

Sa ibang dako ng bansa, isang 
tropa ng 14th IB ang nasugatan 
nang magkalabanan ang mga mili- 
tar at BHB noong Enero 13 sa Ba- 
rangay Oras, Eastern Samar. [AB 


Pagpupugay kina Kimay 


at Nai 


Kemberly Jul Luna (Kimay) at Ian Maderazo (Nai) bi- 

lang mga iskolar ng bayan at martir ng kabataan at re- 
bolusyon. Sa mura nilang edad, masigasig silang kumilos at 
nag-organisa sa hanay ng kabataan at masang anakpawis. 


ING ang mga rebolusyonaryong pwersa kina 


Sa kanilang mga burol, bumu- 
hos ang suporta, pagdadalamhati 
at pagpaparangal. Sila'y kapwa mga 
huwaran ng mga kabataang hindi 
alintana ang mga hirap at sakripi- 
syo sa paglilingkod sa mamamayan. 
Ang kanilang kamatayan ang mag- 
sisilbing panawagan sa mga kaba- 
taan at estudyante na ialay ang ka- 
nilang lakas, talino at mga kakaya- 
han para sa mamamayan at sa kani- 
lang armadong rebolusyon. 


Kimay 

Si Kimay, 21 taong gulang, ay 
isinilang noong Hulyo 23, 1988 sa 
Surigao del Sur. Ang kanyang pa- 
milya ay isa sa mayayamang ang- 
kan sa prubinsya. Nagtapos siya sa 
hayskul na isang valedictorian. 
Nagsimula ang kanyang 
pagkamulat nang suma- 
pi siya noong 2008 sa 
League of Filipino 
Students at aktibong 
lumahok sa pag-oorga- 
nisa at pagpapakilos 
hindi lamang sa pa- 
aralan kundi sa ha- 
nay ng manggagawa 
at magsasaka. Na- 
ging tagapangulo 
siya ng Student Alli- 
ance for Nationa- 
lism and Democracy 
sa Mindanao State 
University, Iligan 
Institute. of Technology 
(STAND-MSU-IIT) at isa sa 
mga nanguna sa mga pagki- 
los kaugnay ng mga isyung pampa- 
mantasan, laban sa presensya at 
panghihimasok ng mga tropang 


ANG BAYAN Enero 21, 2010 


Amerikano sa Mindanao 
at pagsuporta sa mga 
bakwit sa mga prubinsya ng 
Lanao bunsod ng gera. 

Kalagitnaan ng 
taong 2008 ay su- 
mapi si Kimay sa KASAMA-Bukidnon 
at tumulong sa pag-oorganisa ng 
mga magsasaka. Doon naging mala- 
wak ang kanyang pag-unawa sa 
pagsasamantala at pang-aaping 
pyudal sa mga magsasaka sa kana- 
yunan. Nagbigay siya ng serbisyong 
panliterasiya sa mga magsasaka. 
Tinagurian din siyang “Ma'am 
Nurse” dahil sa pagtulong niya sa 
mga may karamdaman at pagbibi- 
gay ng serbisyong medikal. 

Taong 2009 nang lumahok si Ki- 

may sa armadong rebolusyon 
at sumapi sa Bagong Huk- 
bong Bayan (BHB). Mas 
pinanday ni Kimay ang 
kanyang kakayahan bi- 
lang kabataan na ku- 
milos sa armadong 
pakikibaka at magbu- 
hos ng panahon dito. 
Disyembre 15 ng na- 
karaang taon ay na- 
sawi si Kimay sa la- 
a banan sa pagi- 
tan ng kanilang 

yunit at ng 8th IB sa 

Sityo Bulacao, Barangay 
Concepcion, Valencia City, 
Bukidnon. 


Nai 

Si Nai, 26 taong gulang, ay 
ipinanganak noong Disyembre 7, 
1983 sa Vinzons, Camarines Norte. 
Nagtapos siyang valedictorian sa 


Vinzons Pilot School sa- 
mantalang gradweyt na- 
man siya sa kursong BS 
Agricultural Chemistry 
sa University of the 
Philippines-Los Ba- 
ños (UPLB). 

Sa kolehiyo, 
/ naging myembro at 

lider siya ng Pi Sigma 
Fraternity noong 2001- 
2006. Naging kinatawan 
din siya ng kani- 
lang konseho 
sa kolehiyo no- 
ong 2002 at naging ta- 
gapangulo ng pinakamalaking par- 
tido at alyansa sa UPLB. Naging 
mahusay siyang lider-estudyante na 
namuno sa iba't ibang kampanya sa 
kanilang pamantasan. Nanguna rin 
siya sa relief operations para sa mga 
nasalanta ng malawakang pagguho 
ng lupa at pagbaha sa Real, Quezon 
at mga pagkilos laban sa rehimeng 
Arroyo. 

Ayon sa kanyang pamilya at 
mga kasama, si Nai ay mahusay sa 
kompyuter, magaling magsalita sa 
publiko, simple, walang bisyo, ma- 
taas ang inisyatiba sa gawain at ti- 
naguriang “crush ng bayan” sa pa- 
mantasan. Paglabas niya sa paman- 
tasan ay kaagad niyang niyakap 
ang armadong pakikibaka sa kana- 
yunan. Doo'y mas nakilala siya ng 
mga magsasaka bilang “Ka Danoy.” 
Nasawi siya noong Enero 9 sa isang 
labanan sa pagitan ng BHB at mga 
elemento ng 76th IB at Quezon 
PNP Provincial Mobile Group sa Si- 
tyo Palo, Barangay Olongtao, Maca- 
lelon, Quezon. 

Sa isang pahayag, hinikayat ng 
Partido Komunista ng Pilipinas ang 
mga estudyante at kabataang 
Pilipino na sundin ang halimbawa 
nina Kimay, Nai at ilampung libong 
iba pa na tumalikod sa mga maka- 
sariling ambisyon at yumakap sa 
komun na pangarap ng mama- 
mayang Pilipino para sa pambansa 
at panlipunang paglaya. ABI 


7 


KP SA IBAYONG DAGAT 
Pag-arangkada ng rebolusyonaryong 
armadong kilusan sa India 


Hango sa ulat ng Political Bureau (PB) ng Commu- 
nist Party of India-Maoist na inilabas noong Oktu- 


bre 2009 


nim na taon na ang nakalilipas mula 
A magsanib ang Maoist Communist 

Center of India at Communist Party of 
India-Marxist-Leninist (People's War) upang 
itatag ang Communist Party of India-Maoist 
(CPI-M). Mula noon, lumawak at tumatag ang 
armadong pakikibaka sa India at lumaganap 
ang kilusang masa na direktang humamon sa 


paghahari ng reaksyunaryong rehimen sa In- 

dia. Matagumpay na nabigo ng kilusan ang mga pagtatangka ng mga 
reaksyunaryong pwersa na gapiin ito. Samantala, tulu-tuloy nitong nako- 
konsolida ang mga tagumpay ng mga rebolusyonaryong pwersa at mama- 


mayan. 


Sa pangkalahatan, naabot ng 
CPI-M ang mga inilatag nitong 
tungkulin tulad ng pagpapalawak 
ng People's Liberation Guerrilla 
Army (PLGA) at paglalatag ng mga 
base para sa pagsusulong ng arma- 
dong kilusan. Naitatag at napala- 
wak din nito ang mga organo ng 
kapangyarihang pampulitika at ma- 
tagumpay na nakapaglunsad ng re- 
bolusyong agraryo para sa kaunla- 
ran ng mahihirap na magsasaka at 
pambansang minorya. 

Tinukoy ng CPI-M ang sumusu- 
nod na mga tagumpay: 

Napalawak at napalakas ang 
armadong kapasidad ng PLGA. 
Taun-taon, signipikanteng lumaki 
ang bilang ng mga nailunsad na 
taktikal na opensiba at iba pang 
armadong aksyon ng PLGA. Mula 
Setyembre 2008 hanggang Setyem- 
bre 2009 lamang, mahigit 300 tro- 
pa ng reaksyunaryong hukbo at pu- 
lisya ang napatay, habang mas ma- 
rami pa ang nasugatan. 

Tampok sa mga ito ang koordi- 
nadong reyd sa tatlong istasyon ng 


8 


pulis, isang armori, isang kolehiyo 
ng pulisya at ilan pang detatsment 
ng pulis sa bayan ng Nayagarh, 
Orissa noong Pebrero 15, 2008. Na- 
kasamsam ang mga gerilya ng PLGA 
ng mahigit 1,100 armas at mahigit 
100,000 bala sa mga reyd na ito. 
Naipamalas ng PLGA ang presiso at 
mahusay na pagpaplano nang isai- 
lalim ng mga mandirigma nito ang 
buong bayan ng Nayagarh sa kani- 
lang kontrol sa loob ng dalawa't 
kalahating oras. Ayon sa mga ulat, 
malaking bilang ng mahigit 600 ar- 
madong mandirigma na nagsagawa 
ng koordinadong reyd ay mula sa 
milisyang bayan--tinatawag na 
“baseng pwersa” ng PLGA. Ang PL- 
GA ay binubuo ng “pangunahing 
pwersa” (mga pultaym na platung 
panalakay at pamproteksyon), “se- 
gundaryong pwersa” (mga iskwad 
gerilya) at “baseng pwersa” na 
nagsisilbing pinakamalaking baha- 
gi ng PLGA. 

Ang reyd sa Nayagarh ay pang- 
anim na sa mga koordinadong ak- 
syong militar na nailunsad ng PLGA 


mula nang maitatag ang 
CPI-M. Ang pinakauna 
ay inilunsad sa bayan 
ng Koraput, sa distrito 
rin ng Orissa 
noong Pebrero 
6, 2004. Ang 
pinakahuli ay sa Ri- 
ga, Bihar's Sitamarhi 
noong Marso 31, 2007. 
Isa pang tagumpay ng 
PLGA ang ambus noong Hu- 

nyo 24, 2008 sa dalawang 
yunit ng Greyhound, tinaguriang 
“pinakamahusay na komando” ng 
reaksyunaryong hukbo. (Ang isang 
yunit ay binubuo ng 35 “Greyho- 
und.”) Inilatag ng PLGA ang bitag 
sa pamamagitan ng pagkakalat ng 
impormasyong mayroong nangya- 
yaring “pulong ng CPI-M” sa Oris- 
sa. Dahil dito, ipinadala ng sen- 
trong gubyerno ang Greyhound pa- 
ra ireimpors ang lokal na pwersa ng 
pulis sa Orissa. Sakay ng isang bar- 
ko, walang kamuwang-muwang na 
pumasok sa bitag ang mga Grey- 
hound. Lumubog ang barko nang 
paputukan ito ng mga pwersa ng 
PLGA at 38 Greyhound ang napatay 
habang ang natitira ay malubhang 
nasugatan. 

Isa pang mapangahas na ak- 
syon ang ginawang “area ambush” 
ng laking-kumpanyang pwersa ng 
PLGA sa Maanpur, Rajnandgaon 
noong Hunyo 12, 2009. 

Dalawampu't limang armas ang 
nasamsam ng mga gerilya at 30 pu- 
lis, kabilang ang superintendent ng 
naturang bayan ang napatay sa 
“area ambush.” 

Sa ilalim ng operasyong ito, 
apat na ambus sa tatlong magkaka- 
hiwalay na lugar ang sunud-sunod 


ANG BAYAN Enero 21, 2010 


SA IBAYONG DAGAT KP 


na isinagawa ng PLGA. Ang unang 
ambus ay laban sa isang de- 
tatsment ng pulis bandang alas-6 
ng umaga. Ang pangalawa ay am- 
bus sa ipinadalang reimporsment 
habang bumibyahe ang mga ito, 
15-20 kilometro ang layo mula sa 
unang ambus. Mga pwersang reim- 
porsment din ang naging target sa 
pangatlo at pang-apat na ambus. 
Nangyari ang lahat ng ito bago 
mag-alas-3 ng hapon. 

Lumawak at nakonsolida ang 
baseng masa. Naitatag ang mga 
Janathana sarkar (organo ng ka- 
pangyariang pampulitika) sa ilan- 
daang baryo at nakonsolida ang 
mga ito sa antas erya at dibisyon. 
May naitayong Department of Trade 
and Industry sa mga naitatag nang 
Janathana sarkar. Salamin ito ng 
inabot nang pag-unlad ng mga ko- 
munidad sa ilalim ng Pulang ka- 
pangyarihan at kakayahan ng ma- 
mamayan sa paggugubyerno. Itina- 
tag ang isang pahayagan, ang Lo- 
kur Adhikar, para maging aktibong 
daluyan ng pagbabahaginan ng 
mga karanasan sa pagitan ng mga 
Janathana sarkar. 

Naisulong at napalakas ang 
mga kilusang masa. Nitong naka- 
raang limang taon, naging malakas 
na pwersa ang kilusang masang pi- 
namumunuan ng CPI-M laban sa 
pandarambong ng mga dayuhang 
kumpanya, kasabwat 
ang reaksyunaryong 
gubyerno at mga lokal 
na naghaharing uri. 

Matatagumpay 
ang paglaban ng 
mamamayan laban 
sa. malawakang 
pagpapalayas at 
pangangamkam 
ng lupa ng mga 
dayuhan at malala- 
king kumpanya. Kabilang dito ang 
pagkilos laban sa mga operasyon 
ng pagmimina sa iba't ibang dako 


ANG BAYAN Enero 21, 2010 


Ena 


KEN 
Y 


ng bansa na nagdulot na ng mala- 
wakang pagpapalayas ng mga mag- 
sasaka at pambansang minorya. 
Gayundin, naging aktibo ang Parti- 
do sa paglaban sa mga pakana ng 
reaksyunaryong gubyerno ng India 
na naglalayong higit pang ibenta 
ang mga natural na yaman ng ban- 
sa sa mga dayuhang korporasyon sa 
ngalan ng “pag-unlad” tulad ng 
paglalatag ng mga export proces- 
sing zones. 

Partikular sa Nandigram, West 
Bengal, nabigo ang plano ng lokal 
na naghaharing partido rito na 
kamkamin ang lupa ng mahihirap 
na magsasaka para pagtayuan ng 
mga export processing zone ng mga 
dayuhang korporasyon. Naging 
saksi ang lahat sa makasaysayang 
armadong pag-aklas ng mga mag- 
sasaka at pambansang minorya na 
tumarget sa mga pwersa ng militar 
at pulis ng estado noong 2007. Ga- 
mit ang mga tradisyunal na armas, 
binarikadahan ng ilampung libong 
magsasaka ang mahigit isandaang 
mga baryo at hinadlangan ang pag- 
pasok ng mga sundalo at pulis dito 
sa loob ng halos isang taon. 

Ilampung libong magsasaka rin 
ang nagmartsa mula Nandigram tu- 
ngong Kolkata, sentro ng West 
Bengal para igiit ang pag-atras ng 
mga proyekto ng estado sa kani- 
lang mga komunidad. Ang pakiki- 

baka sa lugar na ito ay nagbi- 
gay-daan sa isang 
NY bagong porma ng 
pakikibaka, kung sa- 
an libu-libo ang 


IŽ Naging tampok sa 
mga pagkilos na ito 
ang paglalantad sa ka- 
bulukan at kainutilan ng 
naghaharing partidong Communist 
Party of India-Marxist (na hindi tu- 
nay na komunista o Marxistang 


partido, kundi isang sosyal-pasis- 
tang partido). Kasabay ng aktibong 
pagdepensa sa kanilang mga komu- 
nidad, nagsagawa rin ang mama- 
mayan dito ng mga proyekto para 
mapaunlad ang kanilang kabuhay- 
an, tulad ng paglalatag ng mga da- 
an at pagtatayo ng mga dam para 
sa irigasyon, mga health center at 
eskwelahan para sa mga batang ka- 
tutubo at iba pa. 


NAHAHARAP ngayon sa mas malala- 
king hamon ang rebolusyonaryong 
kilusan sa India. Dahil sa matatag 
at tuluy-tuloy na paglaban ng mga 
rebolusyonaryong pwersa sa mga 
maka-imperyalista at reaksyunar- 
yong rehimen, nagdeklara na ng to- 
do-gera ang naghaharing rehimen 
ng India para puksain ang CPI-M at 
PLGA. Sa tinatawag na Operation 
Green Hunt, sinimulan ng reaksyu- 
naryong estado ang pagpapadala ng 
mga grupong paramilitar sa mga ki- 
lalang base ng PLGA. Noong No- 
byembre 2009, nagpadala na ito ng 
18 kumpanya ng pwersang paramili- 
tar (Central Paramilitary Forces) sa 
mga lugar na tinukoy na base ng re- 
bolusyonaryong kilusan. Nakahanda 
rito ang CPI-M at pinamumunuan 
nitong hukbong bayan. 

Ngunit higit pa rito ang pinag- 
hahandaan ngayon ng CPI-M at re- 
bolusyonaryong kilusang nasa pa- 
mumuno nito. Habang papasok ang 
pinag-isang Partido sa ika-anim na 
taon ng armadong pakikibaka, ini- 
latag ng Political Bureau ang su- 
sing mga tungkulin ng mga rebolu- 
syonaryong pwersa at mamamayan 
ng India. Kabilang dito ang pagla- 
latag at pagpapalawak ng mga ba- 
seng erya at pagtransporma sa ka- 
salukuyang yugto ng gerilyang pa- 
kikidigma tungo sa makilos na pa- 
kikidigma, gayundin ang transpor- 
masyon ng kanilang gerilyang huk- 
bo tungo sa pagkakaroon na ng 
katangiang regular. [AB] 


9 


KP SA IBAYONG DAGAT 
Haiti, sinalanta ng lindol 


tatlong milyon ang kabuuan ng mga matinding napinsalaan sa ma- 


Diin libo ang pinangangambahang namatay at hanggang 


lakas na lindol na tumama sa Haiti noong Enero 12. Mahigit sang- 
katlo ito ng populasyon ng bansa. Halos nabura sa mapa ang kabisera ni- 
tong Port-au-Prince, kung saan maraming bahay, upisina, trabahuan, es- 
kwelahan, ospital at kalakhan ng mga imprastruktura ang nawasak. 


Larawan ngayon ng sukdulang 
hinagpis at kahirapan ang Haiti. 
Salat ang suplay ng pagkain, tu- 
big, gamot at iba pang esensyal 
na pangangailangan. Nagkalat ang 
mga bangkay sa mga lansangan at 
marami pang natabunan ang hindi 
pa matagpuan. Habang tumatagal 
ay unti-unting nawawalan na ng 
pag-asang may mahuhukay pang 
mga buhay sa gumuhong mga gu- 
sali. 

Subalit pinakahuli lamang ang 
lindol sa mga sakunang matagal 
nang nagdudulot ng malawakang 
paghihirap sa mamamayang Hai- 
tian. 

Ang kadusta-dustang kalaga- 
yang ito ay ibinunga ng ilang dan- 
taong pang-aalipin ng mga imper- 
yalista sa bansang ito. 

Mahigit isang siglong ginawang 
kolonya ng France ang Haiti. Nag- 
simula ito bilang pinakamayamang 
kolonya ng France sa kanlurang ba- 
hagi ng mundo. Nagmumula noon 
ang sangkapat ng kayamanan ng 
buong France sa sobra-sobrang tu- 
bo mula sa malalawak na plantas- 
yon ng asukal, kape at iba pang 
produkto na itinayo ng France at 
pinaunlad sa pamamagitan ng dugo 
at pawis ng mga aliping Itim. Hu- 
mantong naman ito sa ibayong 
pagdurusa ng kolonya. 

Ang labis na kalupitan ng mga 
French ay nagbunsod ng serye ng 
mga pag-aaklas ng mga alipin na 
humantong sa paglaya ng Haiti no- 
ong 1804 mula sa kolonyalismo ng 
France. Naitayo ang unang inde- 


10 


pendyenteng republika sa Latin 
America at unang republika ng mga 
Itim sa buong mundo. 

Matagal nang hangad ng US na 
lahat ng bansa sa paligid nito ay 
mapailalim sa dominasyon nito. 
Prinoblema ng US ang patuloy pa 
ring malakas na impluwensya ng 
France sa Haiti, ang lumalakas na 
impluwensya ng iba pang kapang- 
yarihan (pangunahin na ang Ger- 
many) at lumalaking pagkakautang 
ng Haiti sa mga bangko sa US. Ka- 
ya noong 1915, sa udyok ng mga 
bangko ng US ay sinamantala ng 
US ang kaguluhan sa Haiti nang 
mapatay ang presidente ng bansa, 
at sinalakay ng mga tropang Ame- 
rikano ang Haiti. 

Binaklas ng US ang gubyerno 
rito at tuwirang ginawang kolonya 
ang bansa. Ang isa sa mga 
pinakaunang ginawa ng mga pwer- 
sang lumusob sa Haiti ay sakupin 
ang Haitian National Bank at kum- 
piskahin "para mailigtas" ang 
hawak nitong $500,000 na agad- 
agad dinala sa US. Nagbalangkas 
din ang US ng bagong konstitu- 
syong nagbibigay ng napakalaking 
pribilehiyo sa mga kolonyalis- 
ta, kabilang na ang pagpa- 
pahintulot sa mga dayu- 
han na magmay-ari ng lu- 
pa. 

Nagsimula f 
ang neokolonyal 
na paghahari ng 


US noong 1934 nang umalis na n 


ang mga tropang Amerikano at 
nagluklok ng papet na presidente. 


N 


Pinakamalupit at pinakagahaman 
sa mga naging papet na pinuno ng 
Haiti ang mag-amang Francois "Pa- 
pa Doc" at Jean-Claude "Baby Doc" 
Duvalier na magkasunod na namu- 
no bilang mga diktador mula 1957 
hanggang 1986. Binuhusan ng US 
ng malaking ayudang militar ang 
diktadura ng mga Duvalier kapalit 
ng mga konsesyong pang-ekono- 
mya. Naging ganap na palaasa sa 
ayuda mula sa US di na lamang ang 
militar kundi ang ekonomya ng pa- 
pet na estado sa Haiti. 

Ginawang tambakan ng sobrang 
produktong pang-agrikultura ng US 
ang bansa. Inilaan ang kumitid na 
agrikultura ng Haiti sa mga pana- 
nim na pang-eksport para sa US. 
Pagsapit ng dekada 1980, sistema- 
tiko nang nawasak ng imperyalis- 
mong US ang agrikultura para sa 
sariling konsumo ng Haiti sa pama- 
magitan ng malawakang pagtatam- 
bak dito ng mga sobrang produk- 
tong pagkain mula sa US. 

Bunga nito, daanlibong magsa- 
sakang Haitian ang nawalan ng ma- 
pagkakakitaan at nagsidagsaan sa 
kalunsuran. Nagsilbi silang balon 


ng murang pag- 
gawa para sa ji 
í 


ANG BAYAN Enero 21, 2010 


SA IBAYONG DAGAT KP 


mga malamanupaktura ng mga da- 
yuhang korporasyon. 

Noong 1990, nahalal na presi- 
dente ng Haiti si Jean-Bertrand 
Aristide, isang dating pari. Nagpa- 
tupad si Aristide ng ilang reporma 
sa layuning makapagtatag ng naka- 
tatayo-sa-sariling ekonomya. Ang 
pagkapanalo ng popular na anti- 
imperyalistang presidente ay nag- 
bunsod ng malawak na kilusang 
masang naghahangad ng pagbaba- 
go sa Haiti. Sa galit dito ng imper- 
yalismong US, siyam na buwan ma- 
tapos manungkulan si Aristide ay 
nagpakulo ito ng kudeta na nagre- 
sulta sa pagpapalayas sa kanya mu- 
la sa bansa. Nagbunsod ito ng tat- 
long taong kaguluhan sa Haiti na 
natigil lamang nang mapilitan ang 
US na hayaang makabalik si Aristi- 
de sa kapangyarihan. 

Muling nanalo bilang presiden- 
te si Aristide noong 2000. Nagpa- 
kana naman ng bagong mga takti- 
ka ang US para mapahina ang kan- 
yang pamumuno. Pinutol ng US 
ang lahat ng ayuda sa Haiti upang 
makapagbunsod ng malawakang 
diskuntento sa bansa. Dahil 30- 
40% ng badyet ng Haiti ay pino- 
pondohan ng ayudang panlabas, 
kalakhan mula sa US, ang paghin- 
to ng ayuda ay nagbunga ng pag- 
tigil o ibayong pagkabulok ng mga 
serbisyong panlipunan at mga im- 
prastraktura. Isa na namang kude- 
tang tuwirang inilunsad ng US ang 
muling nagpatalsik kay Aristide 
noong 2004. Dinukot siya ng mga 
tropa ng US mula sa palasyo ng 
presidente at sapilitan siyang di- 
nistyero sa South Africa. 

Ang muling pagpapatalsik sa 
popular na anti-imperyalistang 
presidente ay nagbunsod ng mala- 
wakan na namang kaguluhan. Mula 
noon, sa pagtutulak ng US ay por- 
mal na ipinailalim na ang Haiti sa 
awtoridad ng United Nations, ha- 


ANG BAYAN Enero 21, 2010 


bang patuloy na nagmamantine 
ang US ng papet na pamumuno at 
sariling presensyang militar sa 
bansa. 

Bunga ng ilang dantaon nang 
panghuhuthot ng mga kolonyalista 
at imperyalista sa mga rekurso ng 
Haiti at pagtatambak dito ng kani- 
lang mga sobrang produkto, naging 
pinakamahirap na bansa na ito sa 
kanlurang bahagi ng mundo, at isa 
sa pinakamahihirap sa buong mun- 
do. 

Bago pa man ang lindol, 
80%) na ng populasyon ang 
naghihikahos. Karamihan ng 
mga Haitian ay kumikita la- 
mang ng wala pang $1.00 
(katumbas ng P45) ba- 
wat araw. Kalahati ng 
populasyon ay hindi 
marunong magbasa at ` 
sumulat. 

Halos kalahati ng 
bilang ng mga nama- 
matay ay pumapanaw 
nang dahil lamang sa 
mga sakit na na- 
pakadali sanang 
iwasan o gamu- 
tin. Siyamnapung por- 
syento (90%) ng mga bata ay may 
mga sakit na sanhi ng pag-inom ng 
maruming tubig at pagkakaroon ng 
mga bulate. Sampung ulit na mas 
mataas ang bilang ng mga taong 
may tuberkulosis kumpara sa iba 
pang bansa sa Latin America. 

Ang gayong kalunus-lunos na 
kahirapan at kabulukan ng panlipu- 
nang serbisyo at imprastruktura 
ang dumidiskaril sa pagbangon ni- 
to sa sarili at anumang pagsisikap 
na maayudahan nito ang mga bik- 
tima ng lindol. Kulang na kulang 
ang mga ospital, ambulansya, trak 
ng bumbero at kagamitang panak- 
lolo ng bangkrap na papet na gu- 
byerno. Hindi makadaong ang ma- 
lalaking barkong may dala ng mga 


ayudang pagkain at gamot dahil la- 
long winasak ng lindol ang dati 
nang bulok na daungan. Hindi rin 
makalapag ang mga eroplanong 
may dalang mga suplay para sa 
mga nasalanta dahil bulok at atra- 
sado ang pagkakayari ng panguna- 
hing paliparan sa kapitolyong Port- 
au-Prince. 

Humahantong na 
ang desperasyon at 
galit ng mamama- 
yang Haitian sa pag- 
siklab ng malawak na 
kaguluhan sa Port-au- 
Prince at mga paligid 
na lugar. Ang nagka- 
lat na mga bangkay 
ay pinagpapatung- 
patong sa mga lan- 
sangan para magsil- 
bing barikada. 

Inuunahan na 
ng US ang posibili- 

dad ng malawak na 

kaguluhan kaya 
agad na itong nag- 
padala ng panimulang 
10,000 tropang militar 
para muling kontrolin 
ang bansa nang tuwi- 
ran. 

Napakahalagang makabangon 
sa sarili at makalaban ang mama- 
mayan ng Haiti upang makaalpas 
sa mabigat na pambansang domi- 
nasyon, pagsasamantala at pang- 
aapi sa kanila ng US, at nang sila'y 
makatayo sa sarili at makasulong 
sa landas ng sariling pag-unlad. 

Sa proseso ng kanilang pagba- 
ngon at paglaban, dapat panagutin 
ng mamamayang Haitian ang mga 
imperyalistang kapangyarihan, pa- 
ngunahin na ang US, at ang mga 
punong papet nila sa kanilang kri- 
minal na responsibilidad sa pa- 
tung-patong na kahirapan at pag- 
durusang dinaranas ngayon ng ma- 
mamayang Haitian. [AB 


11 


Mga sibilyang kaswalti sa Afghanistan, 


dumarami 


pe na lumalaki ang bilang ng mga sibilyang napapatay sa Af- 
ghanistan sa siyam na taon nang gerang agresyon ng mga pwersang 
kabilang sa North Atlantic Treaty Organization (NATO) na pinamumunuan 


ng US. 

Umabot sa 2,412 sibilyan ang 
napatay noong 2009, pinakamara- 
mi sa siyam na taon nang gera, 
ayon sa datos ng United Nations 
Mission in Afghanistan (Unama). 

Mga bata ang karamihan sa 
mga biktima. May kabuuang 1,050 
bata na may gulang na di tataas sa 
18 taon ang napatay noong 2009. 
Tatlong bata ang namamatay bawat 
araw, ayon naman sa Afghanistan 
Human Rights Watch. 

Karamihan ay napatay sa mga 
pambobomba ng mga eroplano ng 
mga mananakop sa mga sibilyang 
komunidad. 

Maramihan at pwersahang nire- 
rekluta rin ng mga tropa ng US ang 
mga bata para maging mga sunda- 


Gloria Arroyo, may bagong kaso ng pandarambong 


lo. Dagdag dito, ang mga bata ay 
pinagsasamantalahang sekswal, 
pinagkakaitan ng kinakailangang 
edukasyon at kalusugan at iligal na 
ikinukulong. 

Inaasahang lalaki pa ang mga 
kaswalting sibilyan sa taong ito 
dahil magdadagdag pa ng 37,000 
tropa ang US at NATO nitong 2010. 
Target nitong magpakat ng kabu- 
uang 150,000 tropa sa Afghani- 
stan. Kaugnay nito, iniutos ni US 
Pres. Barack Obama ang pag- 
daragdag ng $33 bilyon para tustu- 
san ang gera sa Afghanistan at Iraq 
sa taong ito. Bukod pa ito sa hini- 
hiling ni Obama sa Kongreso ng US 
na $708 bilyong badyet para sa De- 
partment of Defense sa 2011. 


SINAMPAHAN noong Enero 6 ng kasong plunder, graft at administratibo 
sina Gloria Arroyo at Sec. Arthur Yap ng Department of Agriculture (DA). 
Ang kaso ay may kinalaman sa pagbili ng National Agri-Business Corp. 
(NABCOR) ng DA noong Setyembre ng 98 makinang panggawa ng yelo na 


nagkakahalaga ng P455.7 milyon. 


Pinangunahan nina Rep. Rafael 
Mariano at Joel Maglunsod ng par- 
tidong Anakpawis ang pagsasampa 
ng kaso. Kabilang din sa mga nag- 
reklamo sina Cherry Clemente 
(pangkalahatang kalihim ng Anak- 
pawis), Fernando Hicap at Salvador 
France (pambansang tagapangulo 
at pangalawang tagapangulo ng 
Pambansang Lakas ng mga Mama- 
malakaya ng Pilipinas o PA- 
MALAKAYA.) 

Ayon sa kanila, hinayaan ng 
mga akusado ang pagtutuloy sa 
kontrata sa kabila ng iregularidad 


12 


sa bidding na pumabor sa Integra- 
ted Refrigeration System and Ser- 
vices Inc. (IRSSI). Binili ang bawat 
makina sa halagang P4.65 milyon 
kung saan P2.3 milyon ang patong 
sa bawat isa. Sa kabuuan, umabot 
sa P225.4 milyon ang patong sa 
mga makina. 

Kaduda-duda rin na nabuo 
lamang bilang korporasyon ang 
IRSSI isang araw bago gawin ang 
maanomalyang bidding. 

Kabilang din sa mga sinampa- 
han ng kaso ang mga upisyal ng 
NABCOR at IRSSI. 


N BALITA | 


Paniningil ng RFID, 
pinahinto ng Korte 
Suprema 


INIUTOS noong Enero 12 ng Kor- 
te Suprema ang paghinto sa pa- 
niningil ng Land Transportation 
Office (LTO) ng P350 sa lahat ng 
mga nagrerehistro ng kanilang 
mga sasakyan para sa Radio 
Frequency Identification Device 
(RFID), bukod pa sa P169 na si- 
ngil sa pagpoproseso nito sa 
kompyuter. Ang RFID ay meka- 
nismo para matukoy ang datos 
sa rehistro ng mga sasakyan. 

Kinatigan ng Korte Suprema 
ang petisyon na isinampa ng Pi- 
nagkaisang Samahan ng mga 
Tsuper at Opereytor Nationwide 
(PISTON) at mga progresibong 
partido na pansamantalang itigil 
ang pangungulekta para sa RFID. 

Ayon sa Korte Suprema, wa- 
lang public bidding na naganap 
para sa nasabing proyekto at 
dagdag bayarin lamang ito sa 
mga motorista. Iniutos din nito 
sa LTO na siyang may pakana ng 
nasabing proyekto na isauli ang 
ibinayad ng mga nagbayad na. 
Ayon sa PISTON, dapat ibalik ka- 
agad sa mga motorista ang ibi- 
nayad na P519.00 para sa RFID. 
Anito, kung mabilis maningil 
ang LTO sa RFID ay dapat mabi- 
lis din sila sa pagsauli ng iligal 
nilang sinisingil sa mga motoris- 
ta. Hiniling din nila sa Korte 
Suprema na tuluyan nang ihinto 
at ibasura ang RFID. Sa kabuuan 
ay nakakulekta na ang LTO ng 
P46.7 milyon mula sa proyek- 
tong ito. 

Binabalak namang kasuhan 
ni Bayan Muna Rep. Satur Ocam- 
po ang LTO at hepe nito na si Ar- 
turo Lomibao dahil sa iligal na 
paniningil para sa nasabing 
proyekto. 


ANG BAYAN Enero 21, 2010 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XLI Blg. 2 
Enero 21, 2010 
www. philippinerevolution. net 


Sigaw ng masang magsasaka: 


Lupa at katarungan! 


ula sa iba't ibang sulok ng bansa, binabagtas 
M ng mga magsasaka ang mga lansangan 
tungo sa punong lunsod upang padagundungin 
ang kanilang sigaw para sa lupa at katarungan. 
Kasabay ng paggunita sa ika-23 taon ng Masaker sa 
Mendiola sa Enero 22, ipinamamalas ng mga magsasa- 
ka ang kanilang determinasyon na labanan ang anti- 
magsasakang estado at ibayong isulong ang pakikiba- 
ka para wakasan ang mapang-api at mapagsamanta- 
lang naghaharing sistema. 
Animo'y nag-aalburutong bul- 
kan ang naipong galit sa dibdib 
ng milyun-milyong magsasakang 
mahigit dantaon nang dinada- 
ganan ng isang lubhang atra- 
sado, mapagsamantala at ma- 
pang-aping sistema. Nitong 
nagdaang siyam na taon sa ila- 
lim ng rehimeng US-Arroyo, 
lalo silang nasadlak sa kaapi- 
han, kahirapan at kagutu- 
man. Pinag-ibayo ang pa- 
ngangamkam ng lupa ng 
malalaking luma at ba- 
gong panginoong maylu- 
pa, mga makadayuhang 
agribisnes, ispekulador sa 
real estate, kumpanya sa pag- 
mimina at iba pa. Pinaghahari i 
ang pasismo at terorismo ng estado 
sa kanayunan. 


Mga tampok Mga pribadong hukbo, 


sa isyung ito... 


di totoong babaklasin 


ni GMA PAHINA 4 


Pagpupugay kina 
Kimay at Nai 


Matapos ang mahigit 20 taon, ganap nang nahuba- 
ran ang huwad na Comprehensive Agrarian Reform Pro- 
gram (CARP). Hindi lamang ito bigo na buwagin ang 
malalawak na lupain ng malalaking panginoong maylu- 
pa, binigyang-daan pa nito ang malawakang panga- 
ngamkam ng lupa at konsentrasyon nito sa kamay ng 
mga bagong panginoong maylupa at malalaking agro- 
korporasyon. 

Kung kaya walang saysay ang 
paulit-ulit lamang na pagpapalawig 
L ng CARP. Sa ilalim ng rehimeng Ar- 
royo, ang CARP at mga programang 
umano'y pansuporta sa ma- 
sang magsasaka ay nagsisilbi 
lamang na palabigasan ni Ar- 
royo at mga kasabwat niya sa 
burukratikong korapsyon. Mu- 
la sa Fertilizer Fund Scam, 
Agriculture & Fisheries Mod- 
éj ernization Fund Scam, hang- 
gang sa Swine Scam, bilyun- 
bilyong piso ang ibinubulsa 
nina Arroyo at kanyang mga 
upisyal gamit ang pondong 
laan sa mga serbisyong agrikul- 
tural. 

Alinsunod sa imperyalistang 
patakarang globalisasyon ng 
“malayang pamilihan,” ineng- 
ganyo ng CARP ang pagpapalit- 
tanim at pagpapalit-gamit ng 


Armadong rebolusyon 


sa India PAHINA 8 
PAHINA 7 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


